





CAN 


ŵn cynwys achwyniad y Bardd am gymhares bywyd, gam 
ddangos yr annhrefn yr oedd efe ynddo oherwydd bod. 
eyhyd hebddi. 


Ar y don, “ Nutmeg a Ginger.” 


Pawb a'm caro de'wch yn nes, 

Clywch gwyn anghynes geny'. 

Mi draetha'n rhwydd i'ch gwydd ar gân, — 
Fy'm ffryns a'm glân gwmpeini ; 

'Rwyf er's dwy flynedd mewn gwael agwedd: 
Yn anghynil i gynal annedd, 

O eisiau menyw g'ruaidd, groyw, 

Fe aeth fy lletty yn grugiau lludw, 

Er maint yw'm gwae, mi wn mai gwell 
Yw myn'd yn mhell na'i gadw ; 

Pan elwy' siwrnau oddi cartreu 

Bwyta'r bara i gyd y borau, 

Ni fydd geny' o eisiau Ayswf, 

Ddim yn barod i swferi, 

Heb wraig o'm bodd ni fydda'i byw. 
Gwaith anhawdd yw bod hebddi, 


'Noli mi sfêcio weithio'r dydd, 

Y blino sydd yn blaenu ; 

Myn'd fel nyny i'm gwely gwael 

Yn dyn heb gael ei daenu ; 

Gwayw a gwyniau yn fy mreichiau, 
Ffaelu Jedio fy aelodau, 

Cwympo arno dro i'w dveio, 

'Doedd fawr o dleser yno i bldso, 
Gorfod codi o hono i lawr 

Heb fwrw fawr o'm blino ; 

Crysau llaprau, heb bwyth ond weithiau, 
Eisiau sanau, noeth yw'm syrnau, 
Gwynion lestri gwn oedd geny'. 

Sy'n wyneu 'u cylchau eisieu golchi ;. 
Anniben iawn yw gwr neu was, 

Mae letty'n gas heb hyswr. 


Mae'r celfi gcny'n gas eu grâ'n, 
Heb fod yn lân y leni, 

Eisiau benyw fwyn 'rwy'n fin, 
Îm.rhan gaeltrin y rhei'ny ;. 





Mae'r cribau'n rhydu, a'r rhodau'n gwaethuy, 
A finnau'n gwaelu am ddillad gwely 
Y gwlan yn dofau yn y tyllau, 

Yn pryfedu rhwng parwydau, 

O eisiau benyw fwyn mewn pryd, 

Fe gyll y byd ei bethau ; 

'Nol ffeindio un heddy” a'r llall y foru, 
Fe ddaw rhyw drotai atta i'n drydydd, 
Heb ystyried fy nghaethiwed, 

Myn'd a'r gorau o mwth i ar ger'ed, 

O eisiau cymhar i gyd fyw, 

Gwyr neb beth yw fy ngholled, 


Mi roddaf gynghor 1 bob un 

Fo am gadw ei hun yn gymhen, 

Cyn rhenti tŷ, cais gymhar gu, 

Onte ti âi'n rhy aoniben ; 

Y sawl a'i rhento, heb gymhar iddo, 

Sy'n myn'd i foddio, er maint a feddo; 

Os bydd gan lânddyn fawr dda i ddichlyn,. 
Ni thrig un droed y drydedd flwyddyn, 
Morwynion hyll ânt oll a'r rhai'n, 

Fel haid o frain ysgymun ; 

Yr hyn a dres, oll mi d'wedais, 

Gwael im' goffa, gwael yw'r gyffes ; 

Ac ofer imi geisio enwi, 

Mor dra hynod yw'm trueni, 

O eisiau asen dan fy ais, 

Yn mlaen yn glais rwyn gloesi,—/7. Rhys. 





